



















gawn fydd byth mewn coífadwriaog, 


MARWNAD. 
MMR 0EY. PEILLIDS, 


BANGOR, Y 


Gweinidog yn Nghorff y Methodistiaid Calfinaidd, yr 
hwna fu farw Hydref y Ofed, 1867, ac a. gladdwyd yn 
Llaneugrad, Mon, y 14eg o'r un mis,yn 57 mlwydd 
oed, wedi bod yn y a a 39 mynedd, 


y Cy 











syw > Beth yw'r Gi ai cydiddohodd 


w Dros derfynau. Oymru lân, 
“Beth yw'r aohos fod fath dristwch 
Yn mhlith meib a merched cân * 


Pa' my gwibia feulu:Sêioh 

— Mewn galarwisg: yn mhob' (ref, 
' Mlygad sych nid:oes i'w chanfod 
au un afdabi is y nef.: 





Wye L a sirys nghol, 
I bob eglwys wylo'n brudd; 
Angau: aeth â 'A«DHILLIPS MCN 
I'w roi'n dawel yn y pridd ; 
:Gwrfu'n gwylio muriau, Seiong 
. Galw.pawb i; dŷ; eu Madi i 
Ac ymMfywyd, i'r, Trefnyddion ; ï 
Trwy, derfynau tref a gwlad. 





2 


Ganwyd e'n Mhontrhydfendigaid, 
Lle bu'n treulio boreu'i oes, 
Yno rhoes ei hun i fyny 
I lwyr gredu'n Nghrist a'i groes ; 
A'i dalentâu'n ymddysgleirio 
Fwyfwy beunydd trwy'r holl le, 
Fel y dwedai'r wlad o gwmpas 
Fod rhyw fawredd ynddo fe. 


Galwyd arno i bregethu 

Pan nad oedd ond deunaw oed, 
Âc ni welwyd yn y pulpud 

Ei gymhwysath ef erioed ; 
Roedd ei eiriau'n toddi'r galon, 

A'i ddawn yn gyflawn fel y môr, 
Ac mewn taerni y gwahoddai 

bawb i geisio'r Arglwydd Iôr. 


'Roedd ei lais fel udgorn arian 
Yn cynhyrfu tyrfa fawr, 
A'i bregethau mor ddifrifol 
Yn trywanu calon cawr; 
Plygai'r taeog anghredadyn, 
A'r dyn cyndyn wnai fel oen, 
Pan yn dweyd am gariad Iesu 
Ar y groes mewn ing a phoen, 


Dilyn wnaeth gyflrwyddyd Iesu 
Trwy fyn'd allan i'r hôll fyd, 
I bregethu Iawn Calfaria, 
 & dynchafu'r aberth drud ; 















“sr 


——_—_— 


3 


Gwelai'n fynych hen bechadur 
Ger ei fron yn gwaeddi'n drist, 
«Beth a wnaf fel b'wyf gadwedig,” 
Ac yn galw yn daer ar Grist. 


Cadarn dŵr i'r Methodistiaid 
Fuodd ddeugain mlynedd faith, 
A llafurus gorff ac enaid 
Yn y winllan wrth ei waith ; 
Blaenaf oedd yn mhob Cymanfa, 
A'i bregethau'n fanna'r nef, 
A dyoddefaint y Messia 
Ei destunau penaf ef. 


Bu'n llafurus am flynyddau 
Er cael dysg i. blant y wlad, 
A chael Coleg i'r Trefnyddion 
I gyfranu addysg rad ; 
Casglodd filoeìd maith o bunnau 
Trwy ddiwydrwydd ar ei daith, 
Ac fe godwyd Coleg Bangor 
Fel yn wobr am ei waith. 


Bu'n ben-athraw ymy Coleg 
Nes machludo'i haul brydnawn, 
Ae yr ydoedd fel Gamaliel 
Mewn gwybodaeth, dysg, a dawn ; 
Dygodd berlau pur i'r golwg, 
_ Cedyrn weision Brenin hedd, 
I gyhoeddi gair y bywyd 
* 'Nol ei fyned ef i'w fedd, 

























4 


Ond y nawfed dydd o Hydref 

Gofir mewn galarnad trist, 
“Pan y daeth y genad nefol ' 

I'w gymeryd ef at Grist ; A] 

Engyl fyrdd mewn cerbyd tanllyd 
Ddygai'i enaid fry i'r nef, 

Ac mae heddyw? n dyblu'r anthem 

— Wn soniarus “ Iddo Ef.” 


Pan yn myn'd â'i gorff i'r beddrod, 
O ! 'r fath dyrfa ddoent ynghyd, 
Pedwar cant ar ddeg ymgasglent, 
A gofìdus.oent i gyd ; 
Gweinidogion a phregethwyr 
O bob enwad 'yn rhoi parch, 
A phob un o'r rhain yn tywallt 
“Deprâu, gloywon ; ar ei Grul, >' 


A fydd i'r Duw fu'n Geidwad iddo ^ 
Ado'i blant. mewn galar mawr 
A gaiff teulu Seion wylo 
Heb un bugail ar.y llawr ? 
Arglwydd tirion, galw eto A 
Ddynion m mawrion yn y wlad, 
Fyddo'n ddewr fel PHILL1PS-BANGOR, 
“O blaid:achos Orist a'i wa'd. 


